
Labanan Nat in 
ang COVID-19 


MGA PANUNTUNAN 



©iMVr Globe- 0956-712-6571 
MUM Smart- 0920 274 9858 


Almsunod sa imposisyon ng Enhanced Community Quarantine at Stringent Social Distancing 
Measures sa buong Luzon na iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga sumusunod ay ipatutupad 
sa LUNGSOD NG LIPASimula alas dose ng madaling araw <12:00 AM > ng 17 ng Marso 2020 hanggang alas 
dose ng madaling araw (12:00 AM > ng ika-13 ng Abril 2020. 

l.Strict home quarantine Bawal pong lumabas ng bahay maliban kung bibili ng pagkain. gamot o may emergency na pupuntahan 
2.Suspendido ang klase sa lahat ng antas at sa lahat ng paaralan (publiko o pribado); 

3. Angoperasyon ng mga pampublikong bus. jeepney. FX. UV Express. Point-to-Point (P2P) buses, ay SUSPENDIDO 
4 Ang mga pampribadong sasakyan ay papayagan para bumili ng pagkam at iba pang pangunahing pangangailangan o upang ihatid sa 
trabaho ang tao na kabilang sa mga exempted (health, disaster, palengke at iba pang exempted). Isa lamang ang dapat nasa loob ng 
sasakyan Ang tricycle ay ituturing na pampribado kung isa lang ang nakasakay at ang paglabas ay para sa pagbili ng pagkain at 
pangunahing pangangailangan o upang ihatid sa trabaho ang tao na kabilang sa mga exempted (health, disaster, palengke at iba pang 
exempted). 

Kung wala pong masakyan maaari pong makipag-ugnayan sa inyong barangay upang magamit ang inyong patrol pero kailangang may 
social distancing sa patrol. 

5. Ang mga pinapayagan lamang na maglakbay ay ang mga uniformed personnel na nasa opisyal na kapasidad. lalo na ang mga may dala 
ng medical supplies, laboratory specimens na may kaugnayan sa COVID-19. at iba pa para sa humanitarian assistance; 

6 Isang (1) tao lamang sa bawat tahanan ang maaaring lumabas upang mamili ng mga pangunahing pangangailangan Maaaring gamitin 
ang pribadong sasakyan para sa gamtong layunin; 


7. Ang mga establisyemento na papayagan mag operate ay ang mga naghahatid ng pangunahing pangangailangan subalit dapat sumunod 


sa strict skeletal workforce rule and social distancing measures 

a. Public market • Wet and Food Section only e.Grocerles 

(Bukas mula 4 00AM hanggang 4:00PM)/ f Convenience stores 
Night Market gH 06 pitals 

b. SupermarketS h.Medical dintcs Pharmacies and Drug stores 

c. San-sari Store (.Manufacturing and processing plants of 

d Karenderya Restaurants, Fast Food chains basic food products and medicines 

- Waiang Dine In. ang maaari lamang ay j.Food preparation and delivery services 

Take out and Delivery. 


I.Money transfer services. Banks 
m Water, power, energy and 
telecommunication supplies and facilities 


8 BPO establishments and export-oriented industnes. pero dapat ang kamlang mga foreigners na staff ay may temporary accommodation na 
malapit sa kamlang company para maiwasan ang pagtatravel 

Ang mga empleyado ng mga nabanggit na establisyemento na nanimrahan sa labas ng Lipa ay papayagan pumasok pero dapat 
sumailalim sa thermal scanning at magpakita ng ID na sila ay empleyado ng nasabing establisyemento. 

Ang BPO ay bimbigyan ng 24 hrs ng National Government para maglabas ng guidelines ukol sa work from home arrangement 

9. Ayon po sa DOTr. ang mga hotels po ay di pinapayagan mag operate maliban sa mga sumusunod: 

a. Guests na may existing bookings para sa foreigners as of March 17. 2020 
b Guests na may existing long-term leases 
c. Employees na kabilang sa exempted establishments 

10. Media personnel ay papayagan mag travel kung nakakakuha sila ng ID sa PCOO; 
ll.lpinagbabawal ang lahat ng mass gatherings or pagtitipon. pista. assemblies, meetings. Iiga at iba pa. 

12.Ayon sa mandato ng Simbahan ay: 


a Waiang Mtsa sa lahat ng Simbahan pero bukas ang Simbahan sa mga nais magdasal; 
b Dini discourage ang mga Kasai, Bmyag Kumpil. Kumpisal 

c.Burol • dalawang araw lamang at kapamitya lamang ang pinapayagan maglamay Maarmg pumunta ang pan para magbasbas pero 
waiang Misa. 

d Anointing of the sick at kumpisal ng mamamatay lamang ang pinapayagan 
13-Ang Lipenong galing sa labas ng Lipa (ibang bansa or sa loob ng Pilipinas) ay dapat mag self-quarantine sa loob ng 14 na araw. 
14.AANTAYIN PO NATIN ANG GUIDELINES NG DBM. DSWD, DOF AT DTI tungkol sa social amelioration ng affected workers and residents tungkol 
sa mga sumusunod: 

a. Moratorium sa rental fees 

b. !3th month pay 


15.Ang Batelec at Water District ay dapat magbigay ng extension ng pagbabayad at bawal magtanggal ng connection ng kuryente or tubig. 

16 Lahat ng Multinational Companies (i.e Globe, PLDT, Sun) at Financial Institutions (pribado or pampubliko) na nagbibigay ng moratorium sa 
pagbabayad at may branch office sa Lipa ay dapat magbigay dm ng pribilehiyo sa mga Upeno. 

17. Ang mga reseta ng gamot na na-issue noong January 1. 2020 to March 17. 2020 ay dapat kilalamn ng mga pharmacies at drug store 
hanggang sa matapos ang Enhanced Community Quarantine 

18. Ipadadala ng Local Government ang tulong pagkain sa inyong mga barangay para sa mga lubhang naapektuhan at waiang kakayahang 
lagdong ang pamilya sa oras ng Public Health Emergency. 


Kayang kaya, kung Nagkakaisa...Patuloy na Mag-ingat at Manalangin 

MAYOR ERIC AFRICA 









